Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 23 
Disyembre 7, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Salubungin ng malawakang pagtutol 
ang garapal na maniobrang Cha-cha 


ukdulang marumi, buktot, iligal at kasuklam-suk- 
Ser ang pinakabagong pakana ng Malakanyang 

para ipilit at paspasan ang ”charter change” (Cha- 
cha o pagbabago ng konstitusyon) at kanselahin ang 
nakatakdang pambansang eleksyon sa Mayo 2007. Wa- 
lang ibang angkop na tugon sa mga garapalang manio- 
brang ito kundi ang ubos-kayang pagpapakita ng ma- 
mamayang Pilipino ng kanilang mariin at malawakang 
pagtutol at pagbibigo sa mga pakanang ito. 

Sa garapalang pambabaluktot ng batas at mga ali- 
tuntuning ligal, isinasagasa ng mga alipures ni 
Arroyo sa Kongreso ang pagbabago sa Ho- 
4 use Rule 105 na nagsasaad 


Tagumpay ni Nicole, 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ng kababaihan at ng 


sambayanan PAHINA 3 


Hy 


konstitusyon ay dapat lahukan ng Senado sa pamama- 
gitan ng hiwalay na pagpapasya nito. 

Kasunod namang itinulak ng mga maka-Arroyong 
kongresista ang House Resolution 1450 na nagpapat- 
awag ng pulong ng Kongreso mula Disyembre 11 up- 
ang simulan ang ratsadang pagbabago sa konstitu- 
syon na naglalayong gawing parlamentaryo ang siste- 
ma ng gubyerno. 

Ang mga hakbanging ito ay pinagplanuhan at pi- 
nagkutsabahan sa sunud-sunod na pagpupulong sa Ma- 
lakanyang sa pamumuno mismo ni Gloria Arroyo nitong 
huling bahagi ng Nobyembre. Pinagkaisahan nila ang 
“pinasimpleng Chacha” sa pamamagitan na lamang ng 
solong aksyon ng mababang kapulungan matapos iba- 
sura ng Korte Suprema ang “people's initiative” at sa 

A harap ng pagtutol ng nakararaming senador, iba't 
3”. iba pang sektor at ng malawak na mamamayan. 
Walang tigil na naghanap ang kampong Arroyo 
ng mga batas at alituntunin na maaaring manipu- 
lahin at baluktutin pabor sa kanila. Ang di suma- 
pat ay tahasan nilang nilabag o di kaya'y garapa- 
lang pinalitan na lamang, gaano man kabuktot ang 
paraan. 

Sa pinakabagong iskema ng Malakanyang, kakanse- 
lahin ang nakatakdang eleksyon sa Mayo 2007 at mag- 
lulunsad ng halalan para na sa itatayong parlamento at 
mga lokal gubyerno sa Nobyembre 2007. Hindi lamang 
nito palalawigin nang anim na buwan ang termino ng 
kasalukuyang mga nakaupong kongresista, bibigyan din 
nito ng pagkakataong tumakbong muli ang mga hindi 
na kwalipikado sa ilalim ng kasalukuyang batas, kabi- 


a 


3 


Taong 2006: 
Pinakamadugong taon 
PAHINA 8 


Adyenda ng US 
sa ASEAN PAHINA 5 


lang ang 64 na kongresistang alipu- 
res ni Arroyo. Ang paglilimita sa 
termino ng lahat ng mga halal na 
upisyal ang isa sa mga balak alisin 
sa babalangkasing bagong konstitu- 
syon ng mga kongresistang maka- 
Arroyo. 

Alinsunod sa planong pagkakasa 
ng eleksyon sa Nobyembre sa ilalim 
na ng bagong balangkas, limpak- 
limpak na salapi at iba't ibang ma- 
kinarya sa pandaraya ang pakikilu- 
sin ng kampo ni Arroyo para tiya- 
king mananaig sa halalan ang 
kanyang pangkatin. 

Ang bagong parlamento ang 
siyang magtutulak ng iba pang 
mga rebisyon sa konstitusyon para 
bigyang-daan ang pagpapalawig sa 
kapangyarihan ng naghaharing 
pangkatin, ang pagpapatupad ng 
ibayong mapanupil na mga pataka- 
ran, ang lubusang pagpapaubaya 
sa likas na yaman ng bansa sa mga 
imperyalistang mandarambong at 
ang lalong pagbubukas ng terito- 
ryo, ekonomya, pulitika ng Pilipi- 
nas sa dayuhang panghihimasok. 


adyang minamadali ng kampo ni 
Arroyo ang Cha-cha ngayong Di- 
syembre upang matiyak na maitutu- 
loy ang plebisito sa Pebrero 2007 


BAYAN 


Taon XXXVII Blg. 23 Disyembre 7, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


bago magsimula ang nakatakda sa- 
nang mga proseso para sa eleksyon 
sa 2007. 

Inaasahan ng kampong Arroyo 
ang pagsasampa ng reklamo sa 
Korte Suprema ng mga tutol sa is- 
kemang ito oras na makalampas na 
ang proseso sa antas ng mababang 
kapulungan. Kaya pinipilit din ng 
mga alipures ni Arroyo na matapos 
ang prosesong “internal” sa Kon- 
greso sa panahong nakabakasyon 
na ang Korte Suprema para sa Ka- 
paskuhan. Sa gayon, mahuhuli na 
ang anumang gagawing hakbang 
ng korte at maiiwasan ang posibili- 
dad na mapigilan agad nito ang 
pagpapatupad ng iskema bago si- 
mulan ng COMELEC ang paghahan- 
da para sa plebisito pagsapit ng 
Pebrero 2007. 

Magkagayunman, inaasahan 
din ng kampong Arroyo na sa pag- 
kakahirang ng mga bagong mahis- 
trado, kabilang ang katatalagang 
Chief Justice ng Korte Suprema ay 
madadagdagan ang mga kakatig sa 
mga pakana nina Arroyo. 


ng mga garapal na maniobra ng 
kampong Arroyo para pilit ipa- 
lunok ang Cha-cha ay gumagatong 
sa malawakang galit at pagtutol ng 


Nilalaman 


Editoryal: Salubungin ng 
malawakang pagtutol ang 
garapalang maniobrang Cha-cha 


Tagumpay ni Nicole 
at ng sambayanan 


Adyenda ng US sa ASEAN 

Pupupugin ng protesta 

Taong 2006: Pinakamadugong taon 8 
Militarisasyon sa NCR 
Matatagumpay na opensiba 
Balita 


mamamayan. Mabilis na nagkakaisa 
ang iba't ibang sektor sa pagkun- 
dena sa kung anu-anong tuso at 
garapalang pakana ng Malakanyang 
para lamang maitulak ang Cha-cha 
sa kabila ng mga ligal na balakid at 
mahigpit na pagtutol dito ng mala- 
wak na hanay ng mamamayan at 
maging ng signipikanteng seksyon 
ng naghaharing uri. 

Ngayon pa lamang, ang di nag- 
papapigil at walang singgarapal na 
mga maniobra ni Arroyo upang ilu- 
sot ang Cha-cha ay inuulan na ng 
maririing batikos mula sa mga mili- 
tanteng grupo, Senado, oposisyon, 
simbahan at malawak na hanay ng 
mamamayan. Ang mga demokrati- 
kong organisasyong masa at mga 
pwersang oposisyon, gayundin ang 
mga namumunong Katolikong obis- 
po at mga upisyal ng iba pang mga 
simbahan ay nananawagan na ng 
paglahok sa mga malawakang pag- 
kilos para tutulan at biguin ito. 

Sa harap ng panloloko, pagma- 
matigas at panggigipit na ginagawa 
ngayon ng pangkating Arroyo, na- 
patutunayang wala nang ibang ma- 
susulingan ang mamamayan kundi 
ang pagdagsa sa lansangan at suk- 
dulang paglaban para biguin ang 
maruming pakana ng Malakanyang 
at ng imperyalistang amo nito. 

Ang walang pakundangang 
pagpupumilit ni Arroyo at kanyang 
mga alipures na itulak ang Cha-cha 
ay paghamon sa mamamayan sa 
mapagpasyang pagtutuos. Inuud- 
yok nito ang mamamayang Pilipino 
na tahakin ang landas ng militan- 
teng pagkakaisa at puspusang pag- 
laban. Napakainam ng kalagayan sa 
lalong pagsusulong ng rebolusyo- 
naryong pakikibaka sa buktot, ma- 
pagpakana at mapang-aping papet 
na rehimen. Sa labanang ito, mag- 
tatagumpay ang mamamayang Pili- 
pino sa malao't madali na ibagsak 
at pagbayarin nang mahal ang bo- 
gus, bulok, sinungaling, mapagpa- 
kana at labis nang nahihiwalay na 
rehimeng Arroyo. JAB 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


Gamit ang VFA 


Binabawi ng rehimeng Arroyo 


at US ang tagumpay ni Ni 


ng mamamayang Pilipino ang 

tagumpay ni Nicole, ang 22-ta- 
ong-gulang na biktima ng pangga- 
gahasa sa Subic, agad na kumilos 
ang gubyernong US at rehimeng 
Arroyo upang bawiin ang tagumpay 
na ito. Gamit ang mga probisyon 
ng Visiting Forces Agreement 
(VFA), inaangkin ngayon ng US ang 
awtoridad na hawakan si Lance 
Corporal Daniel Smith, ang nahatu- 
lang nanggahasa kay Nicole, tali- 
was sa unang kautusan ng korte na 
ikulong si Smith sa Makati City Jail 
at taliwas sa interes ni Nicole at ng 
mamamayang Pilipino na maparu- 
sahan si Smith sa ilalim ng awtori- 
dad ng Pilipinas. 


Te" araw matapos ipagdiwang 


Tagumpay ni Nicole, 
ng kababaihan at sambayanan 

Malaking tagumpay ni Nicole, 
ng lahat ng kababaihan at ng sam- 
bayanang Pilipino ang paghatol 
kay Smith. Sinentensyahan nitong 
Disyembre 4 ni Judge Benjamin Po- 
zon ng Makati Regional Trial Court 
Branch 139 si Smith ng habambu- 
hay na pagkabilanggo matapos na 
walang dudang mapatunayang gi- 
nahasa niya si Nicole noong No- 
byembre 1, 2005 sa Subic Bay Free- 
port, Olongapo City. Si Smith ay 
kabilang sa 31st Marine Expedi- 
tionary Force ng US na nakabase sa 
Okinawa, Japan. 

Sa labas ng korte, daan-daang 
tagasuporta ni Nicole mula sa mga 
organisasyon ng kababaihan, mga 
anti-imperyalista at patriyotikong 
grupo ang nagdiwang sa maka- 
saysayang hatol ng korte. 

Ang tagumpay ni Nicole ay bu- 
nga ng kanyang determinasyon na 
magpursigeng kamtin ang hustisya 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


hindi lamang para sa kanyang sari- 
li kundi para sa lahat ng kababai- 
han at sa mamamayang Pilipino. 
Bunga rin ito ng ipinakitang mala- 
wakang suporta ng iba't ibang mga 
grupo. 

Hindi naging ganap ang ta- 
gumpay nang iabswelto ng korte 
ang tatlo pang US Marines na ka- 
sama ni Smith sa kabila ng kani- 
lang malinaw na pakikipagsabwat- 
an sa krimen at pagsisinungaling 
kaugnay dito. Pinawalang-sala ng 
korte sina Lance Corporal Keith 
Silkwood at Dominic Duplantis at 
si Staff Sgt. Chad Carpentier sa ka- 
song pakikipagsabwatan para 
manggahasa (conspiracy to rape). 
Kaagad na ipinuslit ng US palabas 
ng bansa ang tatlong inabswel- 
tong Marines. 

Subalit hindi pa rin nito maia- 
alis ang pagiging makasaysayan ng 
tagumpay sa Subic Rape Case dahil 
ito ang kauna-unahang pagkakata- 
on sa kasaysayan ng Pilipinas na 
may nahatulang sundalong Ameri- 
kano. Mula nang sakupin ng US ang 
Pilipinas, umabot sa humigit-kumu- 


lang 2,000 kaso na ang naisasampa 
laban sa mga Amerikanong sunda- 
long may nagawang krimen sa Pili- 
pinas, subalit basta na lamang si- 
lang ipinupuslit ng mga awtoridad 
ng US palabas ng bansa nang wa- 
lang anumang pananagutan. 


Pagbawi sa tagumpay ni Nicole 
Isang araw pa lamang matapos 
ang kautusan ng korte na ikulong 
si Smith sa Makati City Jail, agad- 
agad nang kumilos ang US at mga 
kasapakat nito sa gubyernong Arro- 
yo upang ibalik si Smith sa awtori- 
dad ng US. Kasuklam-suklam pang 
nagparinig si US Ambassador Kris- 
tie Kenney hinggil sa dami na raw 
ng tulong na naibuhos ng kanyang 
gubyerno sa mga nabiktima ng mga 
pagguho ng lupa sa Barangay Guin- 
saugon sa St. Bernard, Southern 
Leyte noong 2005 at sa hilagang 
Quezon noong 2004, na animo'y 
katumbas nito ang pagpapalaya sa 
isang nahatulang kriminal. 
Ginagamit ng US at rehimeng 
Arroyo ang mga probisyon ng VFA 
na nagbibigay sa US ng karapatan 


3 


na hawakan ang mga sundalong 
inaakusahan ng krimen o nahatu- 
lang nagkasala sa Pilipinas. Ang 
VFA ang kasunduang nagtatakda ng 
mga alituntunin sa pamamahala sa 
mga sundalong Amerikano na pu- 
mapasok sa Pilipinas. Sa kaso ni 
Nicole, ibayong nalalantad ang VFA 
bilang kasunduang napakatagibang 
at mapang-api sa sambayanang Pi- 
lipino. 

Nalalantad rin ang pagiging su- 
nud-sunurang mga papet ng mga 
upisyal ng rehimeng Arroyo. Wala 
man lamang ni isa sa mga upisyal 
ni Arroyo ang humamon sa iginigi- 
it na awtoridad ng US. Sa isang 
kumpas ng US Embassy, sabay-sa- 
bay silang lumuhod at tumiklop. 
Walang kaabug-abog na sumang- 
ayon ang Malakanyang, Department 
of Justice, Department of Foreign 
Affairs at Presidential Commssion 
on the VFA (VFACom) sa hinihingi 
ng gubyernong US sa kabila ng 
pagtutol dito ni Nicole at taliwas 
sa paggigiit ng awtoridad at sobe- 
ranya ng Pilipinas. 


Sabwatan ng US at gubyernong 
Arroyo 

Noon pa mang nililitis ang ka- 
so, tampok na ang sabwatan ng US 
at mga upisyal ng rehimeng Arroyo 
upang pangalagaan ang interes ng 
US sa kapinsalaan ng biktima at ng 
soberanya ng bansa. Tumanggi no- 
ong Enero si DFA Undersecretary 
Zosimo Paredes na tumatayo ring 
Executive Director ng VFACom na 
iharap sa mga aw- 
toridad ng US ang 
mga mandamyen- 
to de aresto para 
sa mga akusa- 
dong sundalo ka- 
ya ang mga ito'y 
nanatiling “nag- 
babakasyon” sa 
US Embassy ha- 
bang nililitis sa ka- 
song panggagahasa. 

Nagkutsabahan 


din ang US at mga upisyal ng rehi- 
meng Arroyo sa pagpapahina ng 
kaso laban sa tatlo pang akusado. 
Kabilang sa mga hakbanging isin- 
agawa ay ang pagsuporta ni Pare- 
des sa pagtatanggal kay Timoteo 
Soriano, ang drayber ng van na 
pinangyarihan ng krimen, sa lista- 
han ng mga akusado. Noong Abril 
naman, makaisang panig na ibina- 
ba ni DOJ Secretary Raul Gonzalez 
ang kaso laban sa tatlo sa apat na 
sundalong Amerikano sa pagiging 
“accessory” (o katulong lamang at 
hindi kasabwat). Bilang protesta 
sa antemanong pagpapahina ni 
Gonzales sa kaso ay nagbitiw mula 
sa panel sa prosekusyon ng DOJ si 
Olongapo City Prosecutor Pru- 
dencio Jalandoni na siyang dating 
humahawak sa kaso. 

Lalong nabunyag ang sabwatan 
ng mga upisyal ng US at papet na 
gubyerno nang ilantad ni Nicole at 
ng kanyang pamilya ang pagsisikap 
ni Senior State Prosecutor Emilie 
Fe de los Santos, pinuno ng panel 
ng mga tagausig, na aregluhin ang 
kaso. Nag-alok ng areglo si de los 
Santos kay Nicole at kanyang pa- 
milya kapalit ng paborableng desi- 
syon ng US sa petisyon ni Agricul- 
ture Undersecretary Jocelyn “Joc- 
joc” Bolante na mabigyan ng asy- 
lum o magpakanlong doon. 

Lalo pang pinahina ng panel ng 
mga tagausig ang kaso nang uma- 
tras ito sa presentasyon ng kontra- 
ebidensya na makapagpapabulaan 
sana sa mga testimonya ng depen- 
sa at makapagpapalakas ng 
kaso di lamang laban kay 
Smith kundi sa tatlo pang 

akusado. Ibinunyag ni At- 
ty. Hazel Val- 
dez, myembro 
'ng panel ng 
- mga tagau- 
sig, na pa- 
traydor na ini- 
lingid sa ka- 
nya ni de los 
Santos na 


may gayong plano ang proseku- 
syon. 


Ituloy ang laban ni Nicole! 
Ibasura ang VFA! 

Pinakamalaking hadlang ngayon 
ang VFA upang ganap na makamit 
ang katarungan para kay Nicole at 
sa mamamayang Pilipino. Nasa sen- 
tro ngayon ang usapin ng kustodiya 
sa hinatulang manggagahasa. Ma- 
tindi ngayon ang presyur ng US at 
mga upisyal ng rehimeng Arroyo na 
bawiin ni Judge Pozon ang kautu- 
sang ibimbin si Smith sa Makati City 
Jail at ibalik sa US ang kustodiya 
kay Smith, habang anila'y di pa ta- 
pos ang mga prosesong ligal at di 
pa pinal ang hatol. 

Katunayan, nakasaad sa VFA na 
kahit pa maging pinal na ang ha- 
tol, hindi awtomatikong makuku- 
long ang hinatulan sa Pilipinas. 
Bagkus ay nakadepende ang pinal 
na desisyon sa pag-uusap ng US at 
Pilipinas. 

Sa ngalan din ng VFA, iginigiit 
ng US na dapat tapusin ang lahat 
ng prosesong ligal pagsapit ng Di- 
syembre 26 ngayong taon, at kung 
hindi ito magagawa ay wala na 
umanong karapatan ang Pilipinas 
na paharapin sa korte si Smith. 
Kung magkagayon, hindi malayong 
ililikas ng US si Smith mula sa ban- 
sa at tuluyan na niyang matatakas- 
an ang karampatang kaparusahang 
ipinataw sa kanya. 

Sa harap ng bantang bawiin ng 
US ang kustodiya kay Smith at ba- 
ligtarin ang hatol sa kanya, luma- 
lakas ang panawagan ng mamama- 
yan na ibasura na ang VFA. 

Sa patuloy na pakikipaglaban ni 
Nicole, malaking tagumpay ang 
pagbubuo ng pagkakaisa ng samba- 
yanan na labanan ang di pantay, 
mapanghimasok at mapang-aping 
VFA, ang pagyurak ng US sa kasarin- 
lan ng Pilipinas sa paggamit nito sa 
buong bansa bilang base militar at 
ang aroganteng dominasyon ng US 
sa Pilipinas. JAB] 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


Mga itinutulak ng US sa adyenda ng ASEAN 


asasalamin sa adyenda ng nakatakdang ika-12 pulong 
N:: ASEAN (Association of Southeast Asian Nati- 
SY 


ons) ang interes ng imperyalismong US na pala- 
kasin ang dominasyong militar nito sa rehiyon sa 
ngalan ng “anti-terorismo” at tiyakin ang patu- 
loy na dominasyong pang-ekonomya at ib 
pangkalakalan nito sa rehiyon. Ida- 


raos ang pulong nito sa Cebu City 
sa Disyembre 10-14. Si Gloria Ar- 
royo ang tumatayong tagapa- 
ngulo sa pulong ng ASEAN para 
sa taong ito. 

Bilang tagapangulo at pu- 
nong-abala sa pulong, muli na 
namang ipakikita ni Arroyo ang 
katapatan niya sa pagsisilbi sa in- 
teres ng kanyang imperyalistang 
among US at sisikapin niyang ma- 
ibigay ang lahat ng mga gusto nito. 
Gayunman, asahan din ang mahig- 
pit na tunggalian. Hindi lahat ng pi- 
nuno ng ASEAN ay tulad niyang 
nangangayupapa sa US. 


“Gera laban sa terorismo” 

Tampok ang panukalang 
“ASEAN Convention on Counter-Ter- 
rorism” (ACCT) sa 22 punto sa ad- 
yenda para sa nalalapit na pulong 
ng ASEAN. Pangunahing kabilin-bi- 
linan ni US President George W. 
Bush mismo sa tuta niyang si Arro- 
yo ang pagpapapasok ng panuka- 
lang ACCT sa adyenda at pagtitiyak 
na mapagtitibay ito sa pulong ng 
ASEAN. 

Ang ACCT ay panukalang panre- 
hiyong kasunduang nakatuon sa 
pagpapasang-ayon sa iba't ibang 
bansa sa rehiyon na makiisa sa ini- 
lalako ni Bush na “gera laban sa te- 
rorismo.” Sa pamamagitan nito, 
inaasahan ng US na ibayong maiim- 
pluwensyahan nito ang mga adyen- 
dang panseguridad ng mga bansa sa 
rehiyon, maituon ang mga ito sa 
“gera laban sa terorismo” at lalong 
mapalakas pa ang panghihimasok 
ng kapangyarihang militar ng US sa 
rehiyon. Nais ng US na gamiting 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


lunsaran ng mga pwersang militar 
ng US ang mga bansa sa ASEAN pa- 
ra sa “pandaigdigang gera laban sa 
terorismo” at mapag-ibayo pa ang 
panunupil ng mga nakaluklok na re- 
himen sa kani-kanilang lokal na “te- 
rorista.” 

Ang presensyang militar ng US 
sa rehiyon ay susi sa layunin ng US 
na patatagin ang dominasyon nito 
sa Southeast Asia at tiyakin ang 
seguridad para sa malawak na 
pang-ekonomyang interes nito sa 
rehiyon (kapwa sa anyo ng pamu- 
muhunan at kalakalan). Mahalaga 
rin para sa US na palakasin ang 
presensya nito upang kontrahin 
ang impluwensya ng Japan at ang 
lumalaking impluwensya ng China 
sa rehiyon. 

Tuluy-tuloy na pinalalakas ng 
US nitong nakaraang mga taon ang 
presensyang militar nito sa South- 
east Asia sa pamamagitan ng tina- 
tawag na “joint exercises” sa mga 
militar ng Pilipinas (“Balikatan” 
exercises) at Thailand (“Cobra 
Gold” exercises). Gayundin, taun- 
taon ay inilulunsad ang tinatawag 
na Cooperation Afloat Readiness 
And Training (CARAT) exercises, 
isang programa ng US Pacific Com- 


MONG - mand na nilalahukan ng 
gyal S mga militar mula sa Pili- 
S gmp o pinas, Thailand, Singapore, In- 
POP In. donesia, Malaysia at Brunei. 
p 4A 


Sa Pilipinas, magsisilbi 

ang ACCT na dagdag na 

batayan para mabig- 

yang-daan ang 

mas masahol 

pang pag- 

papapasok 

ng mga 

pwersang 

b militar ng 

US at ang 

higit pang 

panghihima- 

ce et] sok ng US sa 

digma laban sa rebolusyonaryong 

kilusan at sa kilusang mapagpala- 
yang Bangsamoro. 

Bahagi rin ng adyenda sa likod 
ng pagtutulak ni Bush ng ACCT sa 
ASEAN ang pagpapasa ng katumbas 
na batas sa Pilipinas at sa iba pang 
bansa sa Southeast Asia. Para kay 
Arroyo, magsisilbi ang ACCT bilang 
dagdag na tulak sa pagpapasa na 
rin sa Pilipinas ng Anti-Terrorism 
Bill na matagal nang di makausad 
dahil sa malawakang pagtutol dito 
ng mga tagapagtaguyod ng mga 
karapatang-tao, mga oposisyunista 
sa Senado at Kongreso, mga pinu- 
no ng simbahan, mga demokrati- 
kong organisasyong masa at prog- 
resibong grupo at malawak na ma- 
mamayan. 

Umaasta si Arroyo bilang pangu- 
nahing tagapagtaguyod ng “gera la- 
ban sa terorismo” sa rehiyon. Patu- 
tunayan niya ito sa pamamagitan ng 
paghihigpit sa mga aktibidad ng 
mga lokal at dayuhang aktibistang 
may balak maglunsad ng mga kilos 
protesta, pagdiskaril sa kanilang 
mga aktibidad at pagsupil sa kani- 
lang mga karapatan. 

Ngunit daraan sa butas ng kara- 
yom ang pagtataguyod ng panuka- 


5 


lang ACCT sa ASEAN dahil may mga 
rehimen sa Southeast Asia na tutol 
dito at sa kabuuang adyenda ni 
Bush na hatakin ang buong rehiyon 
sa “gera laban sa terorismo.” 


Dominasyong pang-ekonomya 
at pangkalakalan ng US 

Balak din ng US na kasangkapa- 
nin ang nakatakdang ika-12 pulong 
ng ASEAN para pahigpitin ang do- 
minasyong pang-ekonomya at 
pangkalakalan nito sa Southeast 
Asia sa ngalan ng “tulungan ng 
mga rehiyon.” 

Bago pa man ang pulong na ito, 
pinirmahan na noong Setyembre 
ang US-ASEAN Trade and Invest- 
ment Framework Agreement (TIFA) 
na naglalatag ng balangkas para sa 
“malayang pamilihan” sa pagitan ng 
US at mga bansa sa Southeast Asia. 
Nauna pa rito ang US-ASEAN En- 
hanced Partnership Agree- 
ment noong 2005 na na- 
katuon sa “pagpa- 7 
pahusay ng daloy 
ng kalakalan at pa- 
mumuhunan at 
pagpapaganda ng 
klima para sa pamumuhunan sa 
ASEAN upang hikayatin ang pamu- 
muhunan ng US sa rehiyon.” 

Ang mga kasunduang ito ay la- 
long magtutulak ng “liberalisasyon” 
ng ekonomya at kalakalan sa mga 
bansa sa ASEAN pabor sa interes ng 
US, at higit pa sa itinatakda ng 
World Trade Organization (WTO). 
Magbubunsod ang mga ito ng la- 
long pagsahol ng kalagayan ng 
paggawa at pagpapababa ng sahod 
ng mga manggagawa bunga ng 
kompetisyon ng pare-parehong mga 
atrasadong bansa na akitin at pa- 
natilihin ang pamumuhunan ng US 
at Japan. 

Kasabay nito, ang ibayong ”li- 
beralisasyon” ay magreresulta sa 
tuluy-tuloy na pagtatambak ng so- 
brang kalakal ng US at iba pang im- 
peryalistang bansa na lalong pipin- 
sala sa mga lokal na industriya at 


6 


Napakamahal na pampaganda 


ais ng rehimeng Arroyo na gamitin ang nakatakdang ASEAN Sum- 

mit para magpasikat sa tangkang tabunan ang internasyunal na 
kahihiyang inaabot nito sa lumalalang rekord ng paglabag sa karapa- 
tang-tao. Magarbo, batbat ng korapsyon at mga katiwalian at lub- 
hang iskandaloso ang ginagawa nitong paghahandang mathahalintu- 
lad sa maluluhong proyekto ni Imelda Marcos. Sa upisyal na kwenta, 
aabot na nang mahigit P2 bilyon ang nagagastos para sa “pagpapa- 
ganda” at upang pagtakpan ang kahirapan at karahasang dinaranas 
ng mamamayang Pilipino. Kabilang dito ang sumusunod: 

P550 milyon para sa pagpapatayo ng Cebu International Conven- 
tion Center: 

P30 milyon badyet ng lokal na gubyerno ng Mandaue City para sa 
“pagpapaganda,” 

P20 milyon badyet ng lokal na pamahalaan ng Cebu City para sa 
preparasyon kung saan P2 milyon ang inilaan para sa pagpipinta ng 
mga kalye at P1 milyon pa para sa traffic islands, 

P20 milyon para sa pagkain ng dayuhang midya at regalo sa mga 


delegado, 


P50 milyon para sa pagsesemento ng limang kalye sa paligid ng 


SM City mall. 


agrikul- 
tura sa mga 
bansa ng ASEAN. Bu- 

kod pa ito sa pag-iibayo ng 
mga patakarang pribatisa- 
syon at denasyunalisasyong mag- 
papatindi ng imperyalistang kon- 
trol sa mga pampublikong yutili- 
dad, magtataas ng singil sa mga 
pampublikong serbisyo at papawi 
rin sa mga patakarang nangangala- 
ga sa kalikasan. 

Ang US ang pangunahing naki- 
kinabang sa pagtutulak ng ibayong 
“liberalisasyon” ng ekonomya at 
kalakalan sa Southeast Asia. Sa 
nagdaang halos isang dekada, ang 
US na ang pinakadominante sa 
ekonomya ng kabuuan ng rehiyon. 
Naungusan na nito ang Japan sa 
larangan ng tuwirang dayuhang 
pamumuhunan (FDI o foreign direct 
investments). Noong 1995-2003, 
umabot sa 535.7 bilyon o 16.3% 
ng kabuuan ang FDI ng US sa rehi- 
yon. Pumapangalawa lamang dito 
ang Japan (528 bilyon o 12.7% ng 
kabuuan) at pumapangatlo ang 
United Kingdom (525.8 bilyon o 


ABI 


11.7% ng kabuuan). Bukod rito, 
pinakamalaki rin ang US sa mga 
nakikipagkalakalan sa ASEAN (nag- 
kakahalaga ng $1.2 trilyon noong 
1995-2004 o 14.7% ng kabuuang 
pakikipagkalakan ng ASEAN). 

Hangad ng mga bansa sa 
ASEAN na makabuo rin ng sariling 
pamilihang komun at isang antas 
ng integrasyon ng kanilang ekono- 
mya at kalakalan sa rehiyon. 

Ngunit hindi ito papayagan ng 
US kung ang masasangkot lamang 
dito ay mga bansa sa rehiyon at 
wala itong malinaw na pakinabang 
mula rito. Gustong tiyakin ng US 
na ito pa rin ang pangunahing ma- 
kikinabang sa anumang mabubu- 
ong kaayusan sa ekonomya at kala- 
kalan sa rehiyon. 

Gayunman, hindi ito madaling 
maigigiit ng US. Mayroon ding mga 
gubyerno sa ASEAN na mas suma- 
salig sa China at Japan para sa pa- 
mumuhunan at kalakalan. Aktibo 
rin ang China at Japan sa paggigi- 
it ng mga sarili bilang mga domin- 
anteng pwersang pang-ekonomya 
at pampulitika sa rehiyon. JAB] 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


Pupupugin ng protesta 


akaambang pupugin ng protesta at kontra-kum- 
INE ang ika-12 ASEAN Summit na gaganapin 


sa Cebu nitong Disyembre. Pangungunahan ng 
Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) ang mga protes- 
ta laban sa mga isyung bumabalot sa pagpupulong-- 
ang iskandalosong paghahanda at kaakibat nitong pa- 
nunupil sa mamamayan ng Cebu; ang panggigipit at pa- 
nunupil ng rehimeng Arroyo sa mga tumututol dito, at 
ang militarista at maka-imperyalistang adyenda ng mis- 


mong aktibidad. 

Noong Nobyembre 22, nagrali 
sa harap ng di pa natatapos na Ce- 
bu International Convention Center 
(CICC) ang mga myembro ng 
BAYAN-Central Visayas upang kun- 
denahin ang panloloko at korap- 
syon ng rehimeng Arroyo at lokal 
na pamahalaan. Kinundena rin nila 
ang kaakibat na demolisyon ng 
mga bahay, pagkawala ng kabuha- 
yan ng mga residente at militarisa- 
syon sa lugar. 

Magihit 1,500 maralitang pami- 
lya na ang pinalayas sa mga lugar 
na madaraanan mula sa paliparan 
at marami pang lugar ang balak ni- 
tong "linisin.” Mahigit 560 pamilya 
ang nawalan ng bahay makaraan 
ang malawakang demolisyon sa 
mga barangay ng Mantoyong at 
Guizo sa Mandaue, Cebu dahil pa- 
ngit umano ang mga bahay ng mga 
"iskwater" na nakikita mula sa hay- 
wey galing sa paliparan. Balak ding 
idemolis ang mga bahay ng 100 
pang pamilya na nakatira malapit 
sa Cebu Port Authority, gayundin 
ang mga "iskwater" sa paligid ng 
mga mall. 

Upang kontrolin ang kilos ng 
mamamayan dito, idineklara ni Ar- 
royo na holiday mula Disyembre 
11-14 sa Metro Cebu, Mandaue at 
Lapulapu. Aabot sa 3,000 maninin- 
da at 120,000 manggagawa ang 
mawawalan ng mapagkakakitaan sa 
loob ng apat na araw na ito. Apek- 
tado rin ang 400 drayber na mawa- 
walan ng pasada lalupa't isasara 
ang maraming daan na magiging 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


rutang Bs seremo- 
nyal ng ASEAN. 

Kasabay nito, 
naghahasik ng la- 
gim ang AFP sa 
mga komunidad 
na tinataya ni- 
lang panggaga- 
lingan ng mga magpuprotesta. No- 
ong Oktubre, ginipit ng ilang ele- 
mento ng 7th Marine Battalion 
Landing Team ang mga kasapi ng 
Panaghiusa sa Mangingisda sa Ti- 
mog-Amihanan Cordova (PAMATIA- 
Co) sa Barangay Bangbang, Cor- 
dova. Inakusahan sila ng mga mili- 
tar na mga myembro ng BHB. 
Mayroon ding mga kaso ng panggi- 
gipit ng militar sa Barangay Vito at 
Cadulawan sa Minglanilla. Pinagba- 
walan ng militar ang mga myembro 
ng Nagkahiusang Mag-uuma sa 
Minglanilla (NAMAMI) na sumama 
sa mga rali laban sa ASEAN. Sa bu- 
ong Cebu, itinulak ng mga lokal na 
pamahalaan ang pagpapatupad ng 
curfew. 

Samantala ay binalaan ni Jus- 
tice Secretary Raul Gonzalez noong 
Nobyembre 28 ang mga dayuhang 
aktibista na huwag pumasok sa 
bansa at kung hindi ay “ipapakain 
niya sila sa mga pating.” Tinawag 
na katawa-tawa ng Kilusang Mayo 
Uno (KMU) ang hungkag na banta 
ni Gonzalez. Isa ang KMU sa mga 
organisasyong maglulunsad ng in- 
ternasyunal na kontra-kumperensya 
sa isla. Idaraos nila ang Jobs and 
Justice Conference (Kumperensya 


para sa Trabaho at Hustisya) bilang 
pantapat sa Investment and Busi- 
ness Summit ng Business Advisory 
Council ng ASEAN. 

Sa Disyembre 9-12, idadaos din 
sa Cebu ang Internasyunal na 
Kumperensya kaugnay sa Militaris- 
mo at “Gera kontra-terorismo” sa 
Asia Pacific. Inorganisa ang 
kumperensyang ito ng International 
League of Peoples” Struggles at 
dadaluhan ng iba't ibang institu- 
syon, organisasyon at mga aktibista 
mula sa iba't ibang bansa sa Asia. 
Lalahok din sa mga protesta laban 
sa ASEAN ang mga delegado nito. 

Gugunitain din sa Cebu sa dara- 
ting na Disyembre 10 ang Linggo 
para sa Karapatang-tao at Pandaig- 
digang Araw ng Karapatang-tao. Da- 
an-daang aktibista ang pupunta sa 
Cebu bilang bahagi ng “Voyagers for 
Peace”. Patatampukin nila ang karu- 
mal-dumal na rekord ng rehimen sa 
pampulitikang pamamaslang at ang 
nagpapatuloy na karahasan laban sa 
mamamayang Pilipino na pilit pi- 
nagtatakpan ni Arroyo. 

Araw-araw ding dadayuhin ng 
mga aktibista ang CICC habang idi- 
naraos ang ASEAN Summit upang 
magprotesta. JAB] 


7 


Franz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Taong 2006 


Pinakamadugong taon sa 
ilalim ng rehimeng Arroyo 


ng rehimeng Arroyo ang pinakamalaking salot na suma- 
A iv: sa mamamayang Pilipino mula nang maibagsak A 


ang pasistang diktadurang Marcos. Umaabot na sa Ø 
797 ang mga biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang 
at 206 ang naging desaparecido mula nang maluklok /4 
sa poder ang rehimeng Arroyo noong Enero 21, 
2001 hanggang Nobyembre ngayong taon. Ito na 
ang pinakamalaking bilang ng mga biktima ng ( 
pampulitikang asasinasyon at pagdukot kumpara N 
sa kabuuang bilang ng mga biktima sa ilalim ng la- 
hat ng iba pang rehimeng sumunod sa diktadu- 


rang Marcos. 
Pinakamalala ang taong 2006 


sa usapin ng mga paglabag sa ST | 
karapatang-tao sa loob ng TIG 
nakaraang 20 taon. Ayon ( 


sa Karapatan, 338 kaso ng 
paglabag sa karapatang-tao na bu- 
miktima sa 12,204 katao ang na- 
ganap mula Enero hanggang No- 
byembre ngayong taon. Umabot sa 
185 ang naging biktima ng mga 
ekstrahudisyal na pagpatay at 93 
ang dinukot at di pa natatagpuan. 
Patuloy ang pagpapataw ng 
pasistang patakaran ng pagtarget 
sa mga lider at myembro ng mga 
progresibong partido at organisa- 
syong masa. Umabot sa abereyds 
na tatlong pampulitikang pama- 
maslang at pagdukot ang naganap 
bawat linggo sa panahong ito. 
Ang sistematikong paglabag ng 
rehimeng Arroyo sa karapatang-tao 
ay umani ng matinding pagbatikos 
mula sa loob at labas ng bansa. Pa- 
ra salagin ito, binuo ng rehimeng 
Arroyo ang Task Force Usig at ang 
Melo Commission para imbestiga- 
han umano ang dumaraming mga 
paglabag sa karapatang-tao. Suba- 
lit walang ibang ginawa ang dala- 
wang ito kundi pagtakpan ang re- 
himen at ang mga pasistang gala- 


8 


may nito. 

Ang sumusunod ay kabilang sa 
pinakahuling mga kaso ng pagla- 
pastangan sa karapatang-tao. Pi- 
nakakarumal-dumal dito ang wa- 
lang awang pagpaslang sa kauupo 
pa lamang na tserman ng panrehi- 
yong organisasyong magsasaka sa 
Cagayan Valley matapos paslangin 
ang naunang tagapangulo 16 na 
araw bago ito. Dalawa ring istap ng 
National Democratic Front ang di- 
nukot sa General Santos City at 
hindi pa natatagpuan hanggang 
ngayon. 

Nobyembre 27. Pinaslang sa 
Sityo Turkia, Barangay (Cabiraon, 


Gonzaga, Cagayan si Anthony 
Licyayo, panrehiyong tserman ng 
Caguimongan Dagiti Mannalon iti 
Cagayan Valley, kapatid na organi- 
sasyon ng Kilusang Magbubukid ng 
Pilipinas. Nagtamo ng maraming 

tama ng bala sa iba't ibang 
#4 bahagi ng katawan ang bik- 
'J tima na siyang naging sanhi 
ng agaran niyang pagkama- 
tay. Si Licyaco ang humalili 
kay Joey Javier, 42, ang pinuno 
/ ng Caguimongan na pinatay ng 
mga pinaghihinalaang elemento 
ng 17th IB noong Nobyembre 11 
sa Baggao, Cagayan. 

Sa araw ding ito ay pinagbaba- 
ril ng dalawang lalaking armado ng 


y kal .45 pistola ang mag-asawang 


sina Jimmy at Estrelita Sanchez, 
N parehong 46 taong gulang, sa 
\ Purok Maliwanag, Barangay Ca- 
lumpang, General Santos (City. 
Si Jimmy ay presidente ng Min- 
f danao Unified Farmers Associati- 


may din sa pamamaril si Romeo 
Valdeviezo, residente ng Barangay 
Apopong. 

Nobyembre 21. Pinaslang ng 
apat na armadong lalaki sa Cata- 
quiz Subdivision, Barangay Pob- 
lacion, San Pedro, Laguna si An- 
drew Ifoza, 48, presidente ng Alas- 
ka Milk Workers Union. Ninakaw din 
ng mga salarin ang kanyang 
cellphone, pitaka at iba pang per- 
sonal na gamit. 

Natagpuan din ang bangkay ni 
Domingo Marbella, 22, sa Barangay 
Lungib, Pilar, Sorsogon. Tadtad ito 
ng bala at may mga bakas ng tor- 
tyur. Si Marbella ay isa sa dalawang 
magsasakang dinukot sa Pilar no- 
ong Nobyembre 13 ng mga pinag- 
hihinalaang elemento ng militar. 
Kapwa sila inaakusahang mga 
myembro ng Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB). 

Nobyembre 20. Pinagbabaril 
hanggang sa mapatay ng apat na 


ANG BAYAN Disyembre 7 , 2006 


lalaking nakabonet si Roderick 
Aspili, 24, organisador ng 
United Workers of Surigao ha- 
bang nanonood siya ng tele- 
bisyon kasama ang kanyang 
pamilya sa kanilang tahanan 
sa Km. 11, Barangay Trinidad, 
Surigao City. Dati ring secre- 
tary-general ng Student Chris- 
tian Movement of the Philip- 
pines sa Butuan City si Aspili. 

Sa araw ding ito ay dinu- 
kot ang aktibistang mangi- 
ngisda na si Jaime Fernando, 
30, malapit sa Panasahan Fish 
Market sa Malolos City. Ilang 
oras bago ito, isa si Fernando 
sa kalalakihang taga-Wawang 
Atlag, Malolos City na sapili- 
tang tinipon ng militar at ki- 
nunan ng litrato. 

Nobyembre 17. Nasuga- 
tan si Bernardita Arizala at 
kanyang mga apo na sina Jun- 
jun Fernandez at Raymond Ba- 
guera, parehong limang taong 
gulang, nang paulanan ng ba- 
la ng mga nag-ooperasyong 
elemento ng 24th IB ang ka- 
nilang bahay sa Barangay 
Lucapon, Sta. Cruz, Zambales. 
Sinunog din ng mga sundalo 
ang kanilang bahay. 

Oktubre 26. Dinukot sina 
Nelly Bakiran-Intise, 45, ang 
kanyang asawa na si Federico 
Intise, 54 at si Gloria Cahave- 
ral sa General Santos City. Ang 
mag-asawang Intise ay kapwa 
mga istap ng National De- 
mocratic Front. Ayon sa anak 
nilang si Malaya, nagpaabot 
ang kanyang mga magulang 
noong Oktubre 24 na pauwi 
na sila sa kanilang bahay sa 
Maa, Davao City noong Oktu- 
bre 26 pero hindi sila nakara- 
ting. Huli silang nakita sa 
isang istasyon ng bus sa Ge- 
neral Santos City. JAB 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


adyang walang tigil ang rehi- 
Gre US-Arroyo sa pag-iibayo 

pa ng panunupil nito sa ma- 
mamayan. Sa kabila ng kaliwa't ka- 
nang pagbatikos mula sa loob at 
labas ng bansa hinggil sa mga pag- 
labag ng rehimen sa karapatang- 
tao, patuloy na pinalalawak pa ni- 
to ang saklaw ng mapanupil na Op- 
lan Bantay Laya nito na dati'y sa 
kanayunan pa lamang puspusang 
inilulunsad. Di nagkasya sa pagmi- 
militarisa at paghahasik ng lagim 
sa mga bayan ng Bulacan at Pam- 
panga, walang pangingiming isina- 
sagawa ngayon ng rehimeng US-Ar- 
royo ang militarisasyon sa National 
Capital Region mismo. 

Dalawang platun ng mga sunda- 
lo mula sa 202nd Infantry Brigade 
ng Philippine Army ang idineploy 
mula Nobyembre 7 sa pitong bara- 
ngay sa Pandacan, Manila: Barangay 
866, 867, 868, 870, 871, 872 at 
Barangay Kapampangan. Planong 
palawakin ang ganito ring opera- 
syong militar sa 40 pang mga bara- 
ngay sa Kamaynilaan. 

Inookupa ng mga militar ang 
mga bulwagang barangay na gina- 
gawa nilang baseng pang-opera- 
syon. Nagtakda sila ng curfew sa 


pagitan ng alas-11 ng gabi at alas- 
4 ng umaga di lamang para sa ka- 
bataan kundi para sa lahat ng resi- 
dente ng barangay. Tuwing gabi ay 
may mga tsekpoynt ang mga sun- 
dalo at umiikot sila nang naka-full 
battle gear. 

Ipinalalabas sa mga bulwagang 
barangay ang “Knowing the Ene- 
my”--1sang bidyo na pinalalaganap 
ng Armed Forces of the Philippines 
(AFP) upang siraan at gawing kata- 
takutan sa mamamayan ang mga 
aktibista, progresibong organisa- 
syon at grupong party-list, masmid- 
ya at iba pang kritiko ng rehimeng 
Arroyo, na pawang tinataguriang 
"kaaway ng estado.” Nagrerekrut at 
nagsasanay ang militar ng mga 
operatiba sa paniktik mula sa mga 
residente ng barangay. Isinasagawa 
ang mga operasyong militar sa 
Pandacan sa pakikipagkutsabahan 
ng panatikong anti-komunistang 
grupong National Alliance for De- 
mocracy (NAD). 

Ipinatutukoy ng mga sundalo 
sa mga residente kung sinu-sino 
ang mga sumasali sa mga rali laban 
sa demolisyon ng kabahayan sa ri- 
les at sa mga pagkilos laban sa re- 
himeng Arroyo. Tinatakot ng mga 


9 


Sm PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


sundalo ang mga residente at pini- 
pilit silang itigil ang laban sa de- 
molisyon at magsikusa na lamang 
sa pagdemolis ng sariling tirahan 
at pumayag sa relokasyon tungo sa 
mga lugar na mas masahol pa ang 
kundisyon sa kasalukuyang kinala- 
lagyan nila. 

Tahasang sinasabi ng mga mili- 
tar na mananatili ang pagsosona 
nila sa Pandacan hanggang sa Ma- 
yo 2007. Magpapadala sila ng pa- 
nibagong mga platun para marelye- 
bo ang nauna nang mga itinalaga 
roon. Mahigpit na binabalaan ng 
mga sundalo ang mga residente sa 
pagsali sa mga pagkilos at sa pag- 
suporta sa mga organisasyong ma- 
sa at mga progresibong grupong 
party list. Tinutukoy, minamanma- 
nan at hinihigpitan ng mga sunda- 
lo ang mga lokal na lider at myem- 
bro ng mga progresibong organisa- 
syon tulad ng Kadamay, Anakpawis, 
Bayan Muna at Gabriela Women’s 
Party. Malinaw na layunin din ng 
pagmimilitarisa sa lugar na pigilin 
ang inaasahang panalo ng mga 
progresibong partido sa darating 
na eleksyon lalupa't malaki ang na- 
kuhang boto ng naturang mga par- 
tido sa nakaraang mga halalan. 

Mga operasyong militar no- 
ong 2005. Mula pa noong 2005 ay 
isinasagawa na sa iba't ibang bara- 
ngay sa NCR ang katulad na mga 
operasyong militar katuwang ang 
Department of Interior and Local 
Government at ang anti-komu- 
nistang NAD. 

Sa Barangay Bagong Silang at 
Barangay Tala sa Quezon City, 
inumpisahan noong 2005 ang pag- 
titiyak sa presensya ng militar sa 
mga barangay. Tumitira sa mga 
paupahang bahay ang mga grupu- 
grupong sundalo at pulis. Hang- 
gang sa kasalukuyan ay may pre- 
sensya pa rin ang mga mersenaryo 
sa mga barangay na ito. 

Sa Barangay 184, Pasay (City, 


10 


Rekord sa pagpapalayas, 
malala sa Pilipinas 


sa ang Pilipinas sa tatlong bansa sa daigdig na may pinaka- 

malalalang rekord sa pagpapalayas sa mga maralita sa kalunsuran. 
Ito ang pahayag ng Center on Housing Rights and Evictions (Cohre), 
isang pandaigdigang organis asyon na nagtataguyod sa karapatan ng 
mga maralita sa disenteng pabahay. Taun-taong inilalabas ng Cohre 
ang “Housing Rights Violator Awards” sa mga bansang pinaka- 
malalalang nagsasagawa ng “sistematikong mga paglabag sa karapa- 
tan sa pabahay at patuloy na hindi tumatalima sa kanilang mga inter- 
nasyunal na ligal na obligasyon.” 

Anang Cohre, daan-daang libong Pilipino ang pinalalayas sa kani- 
lang mga tahanan dahil sa mga proyekto ng gubyerno sa “pagpapa- 
ganda” at “pagpapaunlad” at karamihan ng mga biktima ay mga ma- 
ralita sa kalunsuran. Tinukoy ng Cohre ang mga proyekto sa riles at 
mga “prestihiyosong pangyayari” tulad ng ASEAN Summit na ilan 
lamang sa mga pangunahing dahilan ng pagpapalayas. Kadalasan ay 
itinatapon ang mga pinalayas sa mga lugar ng relokasyon na kalunus- 
lunos ang kalagayan. 

Ang dalawa pang bansang tinukoy ng Cohre ay ang Greece, kung 
saan 79 na pagpapalayas ang isinagawa noong unang hati ng 2006, at 
Nigeria kung saan mahigit dalawang milyon katao na ang pinalalayas 
sa kanilang mga tahanan mula noong 2000. [AB] 


isang platun mula sa Philippine Air- 
force ang idineploy sa barangay no- 
ong huling bahagi ng 2005. Isang 
iskwad nito ang umikot sa bara- 
ngay. Kabilang din sa naging mga 
aktibidad nito ang pagpapalabas ng 
“Knowing the Enemy.” Napaalis ito 
sa pamamagitan ng pagkilos at 
pagpepetisyon ng mga residente. 
Subalit bumalik din ang mga sunda- 
lo nang nakadamit-sibilyan. 

Sa Barangay 179 sa Pasay City 
noong Hunyo 2005 at sa Barangay 
Alabang, Muntinlupa City noong 
Hulyo 13, 2005, ipinalabas ng mili- 
tar ang bidyong “Knowing the Ene- 
my.” 

Noong Hulyo 30, 2005 sa Bara- 
ngay Cupang, Muntinlupa City, nag- 
sagawa ng maghapong papulong sa 
mga residente ang mga naka-full 
battle gear na militar kung saan bi- 


nalaan ang mga taga-barangay na 


huwag sumama sa mga rali. 

Sa pamamagitan ng di deklara- 
dong batas militar, lalong pinalala- 
lim ng rehimeng Arroyo ang pagba- 
on ng mga pasistang pangil nito sa 
mamamayang Pilipino. 

Nararapat lamang na ang mga 
residente sa mga barangay sa Ka- 
maynilaan, tulad rin ng iba pang 
bahagi ng bansa, ay magkaisa at 
puspusang lumaban sa panunupil 
at terorismong ihinahasik ng rehi- 
meng Arroyo. Tama rin na ngayon 
pa lamang ay maghanda at kumilos 
na ang mga residente sa mga bara- 
ngay na target pa lamang ng gani- 
tong mga operasyong militar. Ga- 
yundin, maaaring mapagkunan ng 
mga aral ang karanasan ng mama- 
mayan sa loob at labas ng Metro 
Manila hinggil sa matagumpay na 
pagpapalayas sa militar sa kani-ka- 
nilang barangay. JAB 


ANG BAYAN Disyembre 7 , 2006 


Pu MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga ambus, inilunsad 
sa Northern Samar 


alawang magkasunod na ambus ang inilunsad ng 

mga gerilya ng Rodante Urtal Command ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) nitong unang linggo 
ng Disyembre sa Las Navas, Northern Samar. 

Ayon sa mga panimulang ulat, di bababa sa wa- 
long sundalo ang malubhang nasugatan sa dalawang 
pananambang. Anim na tropa ang nasugatan nitong 
Disyembre 3 sa ambus na inilunsad sa pagitan ng 
Barangay Victory at L. Empon. Bago ito, di bababa 
sa dalawang sundalo ang nasugatan sa naunang 
pananambang sa pagitan ng Barangay Victory at 
Tela. 

Ang mga inambus na tropa ay kabilang sa mga 
pwersang militar ng 63rd IB na malaon nang nag- 
ooperasyon sa lugar. 

Samantala, sa San Jorge, Samar, daan-daang re- 
sidente mula sa mga barangay ng Sinit-an, Mabuob, 
Kalundan at Bay-ang ang napilitang lumikas mula 
nitong Nobyembre tungo sa sentro ng Las Navas 
bunga ng matitinding paglabag sa karapatang-tao 
ng mga nag-ooperasyong tropa ng 34th IB. Kabilang 
sa mga inireklamo ng mga residente sa isang fact- 
finding mission na inilunsad ng Commission on Hu- 
man Rights ang harasment, tortyur, pananakot sa 
mga bata, panunutok ng baril ng mga sundalo sa 
mga tagabaryong iniinteroga at sapilitang pagpa- 
pagiya at pagpapaamin sa mga residente na myem- 
bro sila ng BHB. 


Ambus ng BHB sa Surigao 


Ar na sundalo ng 58th IB ang napatay at tatlo 
ang nasugatan nang tambangan sila ng mga Pu- 
lang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
noong umaga ng Nobyembre 29 sa Sityo Tagbilibid, 
Barangay Mararag, Marihatag, Surigao del Sur. 

Ang tinambangan na tim ng Philippine Army ay 
sasaklolo sana sa isang detatsment sa bayan ng Ma- 
rihatag na hinaras ng BHB. Binabagtas ng siksbay at 
armored personnel carrier (APC) na kanilang sinasak- 
yan ang pambansang haywey bandang alas-7 ng 
umaga nang pasabugan ang mga ito ng land mine 
malapit sa hangganan ng mga bayan ng Marihatag 
at Cagwait. Lubusang nawasak ang siksbay habang 
bahagyang nasira naman ang APC. 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


N BALITA | 


Kalayaang magpahayag sa UP, nasisikil 


KASALUKUYANG nagbabangayan ang 

administrasyon at mga estudyante 

ng University of the Philippines-Dili- 

man (UP Diliman) kaugnay ng pagli- 

limbag ng Philippine Collegian, upi- 

syal na pahayagang pang-estudyante 

ng unibersidad. Kara-karakang sinus- 

pinde ng administrasyon ng unibersidad ang pagbibi- 
gay ng pondo sa publikasyon dahil hindi umano si- 
nusunod ng mga estudyanteng namamahala rito ang 
proseso ng bidding na itinakda para sa lahat ng mga 
institusyon ng gubyerno. 

Iwinasiwas ng administrasyon ang Government 
Procurement Reform Act (RA 9184) at sinabing sila 
ang dapat umanong mangasiwa sa pag-iimprenta ng 
pahayagan. Salungat ito sa awtonomya sa pinansya ng 
pahayagan at sa ilang dekada nang pamamalakad ng 
mga estudyante rito. 

Dahil dito, natigil ang paglalabas ng pahayagan 
mula noong Agosto. Nailimbag naman ang natitirang 
mga isyu sa pagsisikap ng mga istap at tagasuporta ng 
pahayagan na mangalap ng sariling pondo. Bago ito, 
huling nangyari ang ganitong kaayusan noon pang 
batas militar. 

Iginigiit ng mga estudyante ang independyen- 
teng pamamahala sa pinansya ng pahayagan lalupa't 
ang pondo na ginagamit nito ay pondong ambag ng 
estudyante at hindi galing sa unibersidad at lalong 
di galing sa gubyerno. Taun-taon, kinokolekta mula 
sa mga estudyante ang pondo para sa paglalabas ng 
kanilang pahayagan. 

Ayon sa mga estudyante, ginagamit lamang ng ad- 
ministrasyon na dahilan ang RA 9184 upang busalan 
ang pahayagan na tumutunggali sa pagpapatupad ni- 
to sa iskema ng komersyalisasyon ng UP. Kabilang di- 
to ang aktibong pagtutol ng Collegian sa panukalang 
250% na pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa 
buong UP. Dahil sa panghihimasok ng administrasyon, 
nasusupil ang karapatang magpahayag ng mga estud- 
yante at ng komunidad ng UP. 

Sa gayon, iginigiit ng mga estudyante at ng ko- 
munidad ng UP ang kagyat nang paglalabas ng pon- 
do ng Collegian nang walang kundisyon. Anila, dapat 
kilalanin ng administrasyon ang karapatan ng patnu- 
gutan na pumili ng imprenta. Dapat ding kilalanin ng 
pangasiwaan ng UP na ang pondo ng pahayagan ay 
pondo ng estudyante at sa gayon ay hindi ito nasa- 
saklaw ng RA 9184. 


11 


N BALITA | 


Tigil-putukan, idineklara ng BHB sa Albay 


NAGDEKLARA ng unilateral na tigil- 
putukan ang Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB) nitong Disyembre 6 sa 
prubinsya ng Albay dahil sa pinsa- 
lang dulot ng mudslide (pag-agos 
ng putik at mga bato) mula sa Ma- 
yon Volcano na ibinunsod ng bag- 
yong Reming. Pansamantalang sus- 
pendido ang paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba sa lalawigan 
upang makatutok ang mga yunit ng 
BHB at iba pang grupo't organisa- 
syon sa mga operasyong relief and 
rehabilitation. 

Sa isang pahayag ay nagpaabot 
ng pakikidalamhati ang Partido Ko- 
munista ng Pilipinas sa mga bikti- 


ma ng bagyo at mudslide at nagsa- 
bing prayoridad na gawain ng BHB 
at mga rebolusyonaryong pwersa't 
organisasyon sa lugar ang pagmo- 
mobilisa sa masa upang ikoordina 
ang mga operasyong tulong para sa 
mga biktima ng bagyo di lamang sa 
Albay kundi sa iba pang lalawigang 
nasalanta tulad ng Sorsogon, Ca- 
tanduanes, Camarines Sur, Camari- 
nes Norte at Quezon. Prayoridad 
rin ang pagtitiyak na ang mga tu- 
long na pagkain at iba pang supor- 
ta ay hindi kukurakutin ng militar 
at mga upisyal ng gubyerno at ma- 
kararating sa mga biktima. 
Samantala, nanawagan ang Na- 


Anti-imperyalistang Latin America, nabubuo 


PATULOY na nabubuo ang malakas 
na anti-US na bloke sa Latin Ame- 
rica matapos ang muling pagkapa- 
nalo ni Hugo Chavez bilang presi- 
dente ng Venezuela at ang magka- 
kasunod na pagkapanalo ng mga 
nasyunalistang lider sa Ecuador at 
Nicaragua. Kahanay nila ngayon 
ang mga kilalang anti-imperyalis- 
tang lider sa rehiyon tulad nina Fi- 
del Castro ng Cuba at Evo Morales 
ng Bolivia at mga presidente ng 
Brazil, Argentina, Uruguay, Peru at 
Chile na kumikiling, kundi man ta- 
hasang sumusuporta sa lumalawak 
na kilusang anti-US sa rehiyon. 

Muling inihalal ng mamamayan 
ng Venezuela si Hugo Chavez, 
isang dating upisyal militar, no- 
ong Disyembre 3. Tinalo niya si 
Manuel Rosales, pangunahing kan- 
didato ng US, na walang ibang gi- 
nawa sa kampanya kundi siraan 
ang mga tagumpay ni Chavez at 
gatungan ang disgusto ng mga 
naghahari at panggitnang uri ng 
Venezuela. 

Sa Ecuador, ihinalal ng mama- 


12 


mayan bilang presidente noong No- 
byembre 27 si Rafael Correa, isang 
nasyunalistang ekonomista. Nanga- 
ko si Correa na ibasura ang mga di 
pantay na kasunduang pangkalaka- 
lan na ipinakana ng US, palayasin 
ang mga tropang Amerikano sa base 
militar nito sa bansa at sumapi sa 
OPEC at sa lumalawak na kilusang 
Bolivarian na may layuning pagkai- 
sahin ang Latin America laban sa 
imperyalismo. 

Bago ito, ihinalal noong 
Nobyembre ng mamamayan ng 
Nicaragua si Daniel Ortega at Alfre- 
do Gomez, mga dating Sandinista, 
bilang presidente at bise presiden- 
te ng kanilang bansa. Malaon nang 
tinalikuran ni Ortega ang kanyang 
eklektikong "Marxistang" paninin- 
digan at naging mas litaw ang 
kanyang petiburgis na sosyalista- 
demokratikong pulitika. Gayunman, 
nananatiling anti-imperyalista ang 
kanyang pananaw at itinuturing 
siyang kaibigan ng iba pang anti- 
imperyalistang lider sa Latin Ame- 
rica. 


tional Democratic Front sa interna- 
syunal na komunidad na mag-am- 
bag ng tulong pampinansya para 
masuportahan ang mga operasyon 
ng BHB sa relief and rehabilitation 
sa mga eryang apektado ng bagyo. 
Ang bagyong Reming, na uma- 
bot sa mahigit 200 kilometro bawat 
oras ang taglay na hangin, ay isa sa 
pinakamalalakas na bagyong nana- 
lasa sa bansa. Pangunahing napin- 
sala ang Albay kung saan mahigit 
1,200 katao ang nalibing sa putik. 
Napinsala rin ang 1,765 barangay 
sa iba't ibang prubinsya sa Bicol at 
Southern Tagalog. Umabot na sa 
84,000 katao ang kumakanlong 
ngayon sa mga evacuation center na 
karamihan ay nasa Bicol. 


Malawakang reporma 
sa lupa sa Bolivia 


IPINASA nitong Nobyembre ng 
mga mambabatas ng Bolivia ang 
makasaysayan at masaklaw na re- 
porma sa lupa sa bansa na ipina- 
nukala ng anti-imperyalistang 
presidente nitong si Evo Morales. 

Alinsunod rito, ipamamahagi 
ng gubyernong Morales ang 20 
milyong ektarya o 20% ng pro- 
duktibong lupain. Aabot sa 2.5 
milyong maralitang magsasakang 
walang lupa o 28% ng popula- 
syon ang makikinabang sa pro- 
grama. 

Maaaring mas malawak pa ri- 
to ang maipamamahaging lupain 
matapos mapag-aralan ng gu- 
byerno ang gamit ng iba pang 
pribadong lupain. Sa kasaluku- 
yan, 90% ng lupain ng Bolivia ay 
kontralado ng 50,000 indibidwal 
o .5% ng populasyon. Panguna- 
hing target ng repormang agraryo 
ang malalawak na asyenda na ti- 
natrabaho ng mga magsasaka sa 
ilalim ng malaaliping mga kundi- 
syon. 


ANG BAYAN Disyembre 7, 2006 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 23 
Disyembre 7, 2006 
www. philippinerevolution. net 


Salubungin ng malawakang pagtutol 
ang garapal na maniobrang Cha-cha 


ukdulang marumi, buktot, iligal at kasuklam-suk- 
Ser ang pinakabagong pakana ng Malakanyang 

para ipilit at paspasan ang ”charter change” (Cha- 
cha o pagbabago ng konstitusyon) at kanselahin ang 
nakatakdang pambansang eleksyon sa Mayo 2007. Wa- 
lang ibang angkop na tugon sa mga garapalang manio- 
brang ito kundi ang ubos-kayang pagpapakita ng ma- 
mamayang Pilipino ng kanilang mariin at malawakang 
pagtutol at pagbibigo sa mga pakanang ito. 

Sa garapalang pambabaluktot ng batas at mga ali- 
tuntuning ligal, isinasagasa ng mga alipures ni 
Arroyo sa Kongreso ang pagbabago sa Ho- 
4 use Rule 105 na nagsasaad 


Tagumpay ni Nicole, 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ng kababaihan at ng 


sambayanan PAHINA 3 


Hy 


konstitusyon ay dapat lahukan ng Senado sa pamama- 
gitan ng hiwalay na pagpapasya nito. 

Kasunod namang itinulak ng mga maka-Arroyong 
kongresista ang House Resolution 1450 na nagpapat- 
awag ng pulong ng Kongreso mula Disyembre 11 up- 
ang simulan ang ratsadang pagbabago sa konstitu- 
syon na naglalayong gawing parlamentaryo ang siste- 
ma ng gubyerno. 

Ang mga hakbanging ito ay pinagplanuhan at pi- 
nagkutsabahan sa sunud-sunod na pagpupulong sa Ma- 
lakanyang sa pamumuno mismo ni Gloria Arroyo nitong 
huling bahagi ng Nobyembre. Pinagkaisahan nila ang 
“pinasimpleng Chacha” sa pamamagitan na lamang ng 
solong aksyon ng mababang kapulungan matapos iba- 
sura ng Korte Suprema ang “people's initiative” at sa 

A harap ng pagtutol ng nakararaming senador, iba't 
3”. iba pang sektor at ng malawak na mamamayan. 
Walang tigil na naghanap ang kampong Arroyo 
ng mga batas at alituntunin na maaaring manipu- 
lahin at baluktutin pabor sa kanila. Ang di suma- 
pat ay tahasan nilang nilabag o di kaya'y garapa- 
lang pinalitan na lamang, gaano man kabuktot ang 
paraan. 

Sa pinakabagong iskema ng Malakanyang, kakanse- 
lahin ang nakatakdang eleksyon sa Mayo 2007 at mag- 
lulunsad ng halalan para na sa itatayong parlamento at 
mga lokal gubyerno sa Nobyembre 2007. Hindi lamang 
nito palalawigin nang anim na buwan ang termino ng 
kasalukuyang mga nakaupong kongresista, bibigyan din 
nito ng pagkakataong tumakbong muli ang mga hindi 
na kwalipikado sa ilalim ng kasalukuyang batas, kabi- 


a 


3 


Taong 2006: 
Pinakamadugong taon 
PAHINA 8 


Adyenda ng US 
sa ASEAN PAHINA 5 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


